R 


LWNYN Y DANT, 








Y hoff gyfeillion, clywch fy nghwyn, 
Mae cur o dan fy mron 
Wrth gofio dyddiau 'mebyd gynt, 
Yn hoenus ac yn llon; 
'Rwy'n cofio gweled dysglaer sêr 
Yn y ffurfafen fry, 
Yn britho nen oedd uwch fy mhen, 
Ond heddyw dall wyf fi. 


Mor hyfryd oedd i fyw mewn byd 
Sydd bur oleuni gwyn, 

A'r gwenyn bach o'm cylch yn gwau, 
O gwmpas bro a bryn; 

A gwel'd yr adar bach diri' 
Yn dorf o gylch. y tŷ; 

Mor swynol im' eu peraidd gân, 
Ond beddyw dall wyf íi. 


Mi glywaf si yr awel fwyn 
Fel miwsig per im' clyw, 
A'I pheraidd arogl sydd trwy'n gwlad- 
Iachusol i bob rhyw ; 
Pa lemae'r dolydd welais gynt 
Dan heirdd belydrau'r gwlith ? 
'Rwyf heddyw'n byw mewn dyffryn du, 
O gwelwch—dall wyf fi. 


Ni welaf byth mo'r bwthyn clyd 
Lle 'roes i gyntaf gam, 
Na thysion flodau amryw liw 
A blanwyd gan fy mam; 
Mae mam yn gorwedd heddyw'n fud 
Mewn beddrod tywyll du, 
A minau'n eiddil—gwan fy llun, 
O gwelwch—dall wyf fi. 


Rhwng creigiau du y ddaear faith, 
Lle rhoddodd Duw dan gudd 

Drysorau drudion, mawr eu gwerth, 
A'm cynal nos a dydd, 


c 


Le 


uv 








ye 2 Me 


Yn llys y nos mae'r glowr dewr, 
Vn ngbanol marwol nwy, 

Yn fawr ei chwys, mewn alaeth prudd, 
Ond heddyw dall wyf íi. 


Un noson aethom gyda brys 
Yn brysur at fy ngwaith; 

Mor rhyfedd yw rhagluniaeth Duw—- 
Ei throion dyrus maith, 

Am Lofa'r Darran, byth tra bwy', 
Mi gofiaf am y fan— 

Y pylor poeth a'm gwnaeth yn ddall, 
OJ! 'r ddamwain ddaeth i'm rhan. 


Pe meddwn aur melynion fyrdd, 
Ac arian, tai, a_thir, 
Mi ro'wn nhw'n glaer pe caem un drem 
Ar huan, lloer, a sêr: 
A gwel'd yr haul, fel brenin nen, 
Yn yn cansder fry; 
“ Fy hoff gyfeillion clywch fy nghwyn— 
O gwelwch dall wyf fi. 


Mae'r gruddiau gynt a wisgai rhos 
Yn llwyd a gwelw eu gwedd; 

Daeth anffawd chwerw i fy nghwrdd, 
Nes bron a'm gyru'r bedd; 

Er colli'm golwg 'rwyf yn brudd, 
Mae'm gobaith eto'n gref 

Fod dydd yn d'od caf olwg ffydd 
Gan Lywydd mawr y nef. 


Af 'nawr i fro dystawrwydd llwyr— 
Terfyna'm cwyn a'm cân, 

Anfonaf lef o'm trallod dwys . 
Fry at yr orsedd lân! 

Mae yno Un a wrendy' m cwyn—- 
Fe wyr nad wyf on gwan; 

Daeth lawr i wisgo natur dyn, 
Bu farw ar ein rhan. 


D. JONES (LLANWYLLT). 





j Ŷ 
dan 
Y ( 
“OM 
nm 
“kb 
WA 
GU, 
| 
' 
, 
"ŷr 
pu 
| 
4 
ï 
ï 
| 
| 
ŷ 
^w 





Y Friends, O listen to my plaint, 
My heart is full of grief, 

When I remember times of youth, 
Although they were but brief; 

Í once could see the glittring stars 
in God's grand atmosphere, 

With pleasure then I viewed afar, 
But bliad to-day I'm here. 


It was a pleasure then to me 
To walk in Natwe's light, 

And watch the humming honey bees— 
O! 'twas a noble sight; 

To see the num'rous birds of air, 
You'll bear me now to say-—- 

It was a_blessing then to me, 
But blind I am to-day. 


I listen to the fine soft breeze— 
It is a charming sound, 

Ï smell the scent of Nature's flowers, 
Tbat seem to be around; 

Where are the fields I once beheld 
O'er-filled with corn and hay? 

They are the same, but I am not— 
You see I'm blind to-day. 


I ne'er shall see my father's cot, 
Where I began to tread, 

Nor view the flowers around the house 
That my dear mother spread; 

She now lies guiet in the gcave, 
With sorrow I must say, 

And I am wretched you can see, 
For blind I am to-day. 


Between the'rocks of hidden earth 
Where God hath set below 

Such precious treasures for our use— 
Indeed, we're all to know; 












































FR 


The poor, brave, collier goes to work, 
O, for him we should pray, 

His perspiration wets his clothes, 
But I am blind to-day. 


One night I went myself the same, 
'To work as others do; 

But Providence has curious ways, 
Although they are but right, too, 

The Darren Level evermore 
Will always be in my mind; 

Ít was the powder burnt my eyes, 
So now I am guite blind. 


If I possessed the gold of earth, 
And silver pearls guite bright, 
With willingness I'd give them all 

If I could have my sight, 
Fd like to see the sun and moon, 
And friends that are so kind, 
But ne'er I shall, O listen now, 
You see I am guite blind. 


'The cheeks that once were like the rose, 
Are now, alas! guite pale, 

An accident I met, which brought 
Me.to a dark, dark vale; 

Although I'm now without my sight, 
My hope is still guite strong, 

There comes a day, I'll see by faith, 
And join the heavenly throng. 


In darkness still I'm forced to go, 
Yet still I'll not complain; 
I'll pray upon the Lord my God, 
It will not be in vain, 
In heaven there's One who'll hear my voice, 
My part I know He'll take; 
ín mankind's nature here He came, 
And died for sinners' sake. 


Tredegar. D. JONES (LLANWYLLT) 


